ami'ÍmnQÍn. 

Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristinclómi íslendinga, 
gejið út af hinu ev. lút. kirlcjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

MTSTJÓRI JÓN BJAENASON. 

13. árg. WINNÍPEG, FEBRÚAR 1899. Nr. 12. 

Við’ útför framliðinmi. 

í kirkjunni (eöa á heimili hins látna). 

Drottinn, miskunna þú oss! 

Kristr, miskunna ]?ú oss! 

Drottinn, miskunna ]?ú oss! 

(Þetta bœnarávarp sé mælt fram af.prestinum og síðan 
sungið eða tónað af söfnuðinum). 

þar næst sé lesinn (eöa tónaör) einn eöa fleiri af Davíös 
sálmum þeim, sem nú skulu til nefndir: hinn 130. (, ,Úr djúp- 
inu kalla eg til þín, drottinn“ o.s.frv.); hinn 90. (, ,Drottinn, 
þú varst vort athvarf frá kyni til kyns“ o.s.frv.); hinn 23. 
(,,Drottinn er minn hiröir'* o.s.frv.); hinn 25. (,,Til þín upp- 
lyfti eg minni sálu“ o.s.frv.); hinn 27.-(,,Drottinn er mitt 
ljós og mitt frelsi" o.s.frv.); hinn 39. (,,Eg sagði: Gái eg aö 
mínum vegi“ o.s.frv.); hinn 42. (,,Eins og hjörtrinn kallar 
eftir rennanda vatni“ o.s.frv.); hinn 73. (,,Já, góðr er guð 
viö ísrael“ o.s.frv.); hinn 116. (,, Hversu gleör það mig“ o.s. 
frv.); hinn 121. (, ,Eg lyfti mínum augum til fjallanna“ o. s. 
frv.); hinn 139. (,,Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig“ o. 
s.frv.); hinn 144. („Lofaðr sé drottinn, mitt bjarg“ o.s.frv.). 



þá sé sálrar sunginn (úr sálmabókinni). 



þar næst lesFprestrinn eöa sá annar, sem guösþjónustu- 
athöfninni stýrir, eina eöa fleiri af lexíum þeim úr biblíunni, 
sem nú skulu tilgreindar:—i. Tess. 4, 13—18; 1. Kor. 15, 

12—26 og 35—38; Jóh. 11, 21—27; Lúk. 7, 11—15 (enda á 
oröunum; ,,og hann gaf hann aftr móður sinni“); Matt. 9, 
18—19 °g 2 3—26- 

í stað leskafla þessara má nota þá, er nú skal á bent 
(eða einhverja aðra viðeigandi)2. Sam. 12, 16—23; 2. 

Kg. 4, 18—37; Job 14, 1 —16; 19, 21—27; p réd. 12, 1—7; 
Matt. 25, 31 — 43 ; Mark. 10, 13—16; Jóh. 6, 37—40 og 47— 
54; Róm. 6, 8—11; 14, 7—9. 

Upp á lexíu þá, sem við er höfð, á vel við að svarað sé 
af söngflokki og söfnuði með einhverjum tónsöngva þeirra, er 
hér fara á eftir. 

I. 

Fyrst vér höfurn þegið hið góða af guði, eigum vér þá 
ekki einnig að þiggja hið vonda?—Drottinn gaf, drottinn tók. 

Lofað sé drottins nafn! 

Drottinn gaf, drottinn tók. 

II. 

Eg veit, að frelsari minn lifir, að hann mun lengst á 
jörðinni standa, og án holds mun eg sjá guð. 

Já, hann einmitt mun eg sjá, mín augu skoða hann og 
ekki annar. 

Og án holds mun eg sjá guð. 

III. 

Ef vér trúum því, að Jesús sé dáinn og upp aftr risinn, 
þá mun guð sömuleiðis fyrir Jesúm ásamt honunr leiða til sín 
þá, sem sofnaðir eru. Verið því ekki hryggir eins og hinir, 
sem vonlausir eru. 

því að eins og allir deyja í Adam, eins munu og allir 
lífgast í Kristi. 

Verið því ekki hryggir eins og hinir, sem vonlausir eru. 

IV. 

Sjá, hvernig réttlátr maðr deyr, og enginn leggr það sér 
á hjarta; og hinir réttvísu eru teknir burt, og enginn íhugar 



179 


þa8. Frá ókomnu böli er hann tekinn burt; og minníng 

hans skal vera í friöi. 

I friði hvílir hann í jöröinni, og Síon er bústaðr hans. 

Minni'ng hans skal vera í friði. 

V. 

I friði leggst eg fyrir; í friði sef eg Enginn af oss lifir 
sjálfum sér, og enginn deyr sjálfum sér. 

Hvort sem vér þess vegna lifum eða deyjum, ];á erum 
vér drottins. 

Enginn af oss lifir sjálfum sér, og enginn deyr sjálfum sér. 

I stað tónsöngva þessara má syngja sálm eða sálmsvers. 
Og að því búnu er líkrœðan haldin, ef hún á annað borð er 
nokkur. 

þá rná enn syngja einhvern af þessum tónsöngum: 

I. 

Nú lætr ]?ú, drottinn, þjón þinn í friði fara o. s. frv. 
Luk. 2, 29—32. ( Nu/ic dimittis.) 

II. 

Lofaðr sé drottinn, guð ísraelsmanna, sem vitjaði síns 
fólks og frelsaði það o.s. frv. Lúk. 1, 68—79, (Benedictus.) 

III. 

Eg sagði: Á hádegi míns lífs hlýt eg að ganga gegn um 
dauðans dyr o.s.frv. Esaj. 38, 10—20. (Söngr Eselda.) 

IV. 

Sælir eru þeir,sem eru andlega volaðir, því þeirra er himna- 
ríkio.S.frv. Matt. 5 > 3 — I2 - (Upphaf fjallrœðunnar.) 

Hvern fyrir sig af þesssum tónsöngum, sem þegar voru 
nefndir, má byrja og enda með einhverri af antífóuíum þeim, 
er hér fara á eftir: 

I. 

Ó, hve dýrðlegt er ríki það, þar sem allir heilagir fagna 
með Kristi. þeir eru skrýddir hvítum skikkjum og fylgja 
lambinu, hvert sem það fer. 

II. 

Sá, scm gengr út grátandi, er hann ber hið dýrmæta út- 



sæöi, niun vissulega koma aftr með fagnaöarsöng, berandi 
heim kornbyndinin. 

III. 

Eg heyrði rödd af himni, sem sagöi: Sælir eru hinir frain- 
liönu, þeir, sem í drottni eru dánir. 

IV. 

Eg em upprisan og lífiö. Hver sem trúir á inig, hann 
mun lifa, þótt hann deyi. Og hver sá, sem lifir og trúir á 
mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. 

V. 

Guö mun þerra hvert tár af augurn sinna heilögu. Og 
hvorki harmr, né vein, né mœða mun framar til vera, því hið 
fyrra er farið. 

Að tónsöngnum enduðum hefst bœn: 

0 , guð faðir á hirnnum, miskunna þú oss! 

Ó, guðs son, endrlausnari heimsins, miskunna þú oss! 

Ó, guðs heilagr andi, huggarinn, gef oss þinn frið! 

Mælt fram aE prestinum og síðan sungið eða tónað af söfnuðinum. 

Síðan drottinleg bœn, frara borin af öllum í einu: 

Faðir vor, þú, sem ert á himnum o. s. frv. 

því næst framflytr prestrinn eina eða fleiri af bxnum 
þeim, er nú koma: 

Almáttugi guð, sem ineð dauða sonar þíns hefir sigrað 
synd og dauða og með upprisu hans leitt aftr frain sakleysið 
og eilíft líf, svo að vér mættum frelsaðir verða frá yfirráðum 
djöfulsins og liinir dauðlegu líkamir vorir mætti upp vaktir 
verða frá dauðurn fyrir kraft hinnar sömu upprisu,—veit náð 
til þess, að vér fáum af öllu hjarta trúaö þessu og svo loks 
ásaint ölluin þínum heilögu orðið hluttakar hinnar gleðilegu 
upprisu réttlátra, fyrir hinn sama, Jesúm Krist, þinn son, 
drottin vorn. Amen. 

Almáttugi og eilífi guð, sem fyrir son þinn hefir heitið oss 
fyrirgefning syndanna og frelsan frá eilífum dauða, styrk oss, 
vér grátbœnunr þig, með heilögum anda þínum, svo að traust 
vort á náð þinni í Jesú Kristi fái daglega farið vaxanda o£ vér 



me 5 trúaröruggum huga fáum haldið fastri þeirri sæluríku votl, 
aö vér munum ekki de} - ja, heldr aS eins sofna, og á síSasta 
degi verSa upp vaktir til eilífs lífs, fyrir hinn sama, Jesúm 
Krist, þinn son, drottin vorn. Amen. 

Ó, guS, himneski faSir vor, sem fyrir munn þíns heilaga 
postula hefir kennt oss aö sj’rgja ekki um of þá, sem eru sofn- 
aðir í Jesú, veit af náS };inni, aS vér, aS þessu lífi loknu, fáum 
ásamt öllum þínum heilögu orSiS teknir inn í eilífan fögnuS, 
fyrir Jesúm Krist, drottin vorn. Amen. 

Almáttugi og allra miskunnsamasti guS, sem hefir ákvarS- 
aS, aS vér skyldum J>ola þjáningar og dauSa meS drottni vor- 
um Jesú Kristi áSr en vér inngöngum meö honum í dýrSina, 
-—veit oss náS til þess á öllum tímum aS beygja oss undir þinn 
heilaga vilja, standa stöSugir til enda í hinni sönnu trú og 
njóta friSar og fagnaSar í hinni sælu von um upprisuna frá 
dauSum og dýrSina í eilífSinni, fyrir drottin vorn Jesúm Krist. 
Amen. 

(Hér má, ef svo stendr á, bera fram sérstakar fyrirbœnir.) 

Ó, drottinn Jesús Kristr, sem birtist á ný komandi til aS 
dœma lifendr og dauSa og kalla fram þá, sem í gröfunum sofa, 
til upprisu líísins eSa upprisu fordœmingarinnar,—vér grátbœn- 
um þig aS vera oss náSugr og vekja oss upp til eilífs lífs, 
aS vér fáum aS vera hjá þér eins og þínir heimamenn eilíílega, 
þú, sem lifir og ríkir meS fööurnum og heilögum anda um 
aldir alda. Amen. 

Lofum drottin. 

þökk sé guSi. (Tónað af söfnuðinum.) 

NáSin drottins vors Jesú Krists, guSs kærleikr og sam- 
eining heilags anda sé ávallt meS j’Sr öllum. Amen. 


Samtalsfundr 

var haldinn í kirkju Argyle-safnaSa þriSjudaginn og miSviku- 
daginn 24. og 25. Janúar. Og voru þar ásamt safnaSafólki 
byggSarinnar og prestinum á staSnum, séra Jóni J. Clemens, 



182 


staddir ]?rír aökomnir prestar kirkjufélagsins: þeir séra Friörik 
J. Bergmann og séra Jónas A. Sigurösson frá Norðr-Dakota, 
og séra Jón B jarnason frá Winnipeg. Hinn síðast nefndi pré- 
dikaði við guösþjónustu, sem haldin var á undan fundinum 
fyrra daginn, og lagði út af i. Pét. I, 6—9 (,, Gleðjizt af þessu, 
]>ótt ]iér nú um skamma stund, ef svo verðr að vera, hryggjast 
megið af margskonar freistingum“ o. s. frv.). Umrœðuefnið 
þann dag var ekki beinlínis trúarmál: HvaS' eiguni vcr aSlesa? 
Séra Jónas A. Sigurðsson hélt ]>ar inngangsrœðu. Að sjálf- 
sögðu var bæði af honum og öðrum, sem töluðu um málið, 
bent á biblíuna eins og ]?á bók, er menn grœddi meira á að 
lesa en allt annað. En minnt var jafnframt á það, hve ófull- 
komlega sú bezta og mesta bók heimsins notaðist mörgum 
sökum þekkingarskorts á fornaldar-heiminum, þar sem saga 
biblíunnar gjörðist og hin ýmsu rit hennar voru fœrð í letr. 
J)au rit, sem hjálpuðu til rétts skilnings á biblíunni, væri 
mönnum því ómissandi. í því sambandi var minnzt kirkju- 
og trúmálaritanna íslenzku allra, sem nú koma út bæði hér 
innan kirkjufélagsins og á íslandi og fólk hvatt til að styðja 
að útbreiðslu þeirra. Minnt var á, hvílíkt feikna úthaf heims- 
bókmenntirnar væri nú orðnar, og fyrir þá sök því fremr áríð- 
anda, að menn eyddi ekki tíma í að lesa ónýtt bóka- eða 
blaðarusl, og því síðr það, sem beinlínis væri illt og siðspill- 
anda. Menn þyrfti að kappkosta að velja sér til lestrs hið 
bezta eða það, sem væri verulega gott. Tekiö fram, hve til- 
tölulega mikið gott væri í ensku bókmenntunum í samanburði 
við bókmenntir flestra eða allra annarra nútíðarþjóða. þar á 
meðal sérstaklega hin ensku skáldsögurit, sem bókamarkaðr- 
inn úir og grúir af. Nefndar til dœmis aðrar eins skáldsögur 
og Lncle 1 om's Cabin, Bcn Hnr og allar sögurnar eftir Hall 
Caine, Manar-skáldið. Allt slíkt til og allsstaðar fáanlegt í svo 
afar ódýrum útgáfum, að nálega hverjum einasta fátœklingi, 
sem ensku skilr, væri það aðgengilegt.—Sérstaklega var minnt 
á fornsögurnar íslenzku og hvatt til að vekja athygli œskulýðs 
vors hér í landi á ágæti þeirra og ást á þeim breytilegu, ein- 
kennilegu, íslenzku þjóðlífsmyndum, sem þar eru víða svo 
meistaralega og ógleymanlega leiddar fram. Allt hið bezta í 



fööur- og móöur-arfi vorum yröum vér, Vestr-íslendingar, 
endilega aö varöveita, og ]?á auðvitað aö styðja að útbreiðslu 
og lestri fornsagnanna meöal œskulýðsins hér. En hins veg- 
ar var á það bent, að af nútíðarbókmenntunum íslenzku væri 
tiltölulega mikið lélegt, ónýtt, og sumt jafnvel verra en ónýtt. 
Og að eyða tíma í lestr þess væri beinlínis óvit. Tekið var 
fram, hve skammt }?jóð vor væri enn á veg komin í þeirri 
grein bókmennta, sem nú hjá öllum öðrum menntaþjóðum 
heimsins bæri ægishjálm yfir allt annað: skáldsögum. Og 
einkennilegt væri það, að hér um bil fyrsta ritverkið í þeirri 
grein, sem íslendingum hefði verið boðið, hefði verið Felsen- 
borgarsögurnar, sem rétt eftir miðja öldina hefði komið út á 
Akreyri. Með þeim óskaplega samsetningi hefði skaldsögu- 
bókmenntirnar útlendu — í nútíðarskilningi orðsins ,, skáld- 
saga“—verið inn leiddar í íslenzkt þjóðlíf. það teikn tímans 
spáði óneitanlega engu góða. Engin furða, þótt óskynsam- 
legir hleypidómar gegn þeirri bókmenntategund, skáldsögum, 
hefði komizt inn í marga gætna og góða menn af vorri þjóð. 
Hins vegar var minnt á það, er liggr eftir aðra eins menn og 
þá Jón Thóroddsen, Gest Pálsson og Einar Hjörleifsson í 
þessari grein íslenzkra bókmennta og vitanlega er þjóð vorri 
til hins mesta sóma. 

Á fundinum síðara daginn var haft annað og meira kirkju- 
legt efni til umrœðu: Lúterska kirkjan og affrar kirkjur. 
Ritstjóri ,,Sameiningarinnar“ leiddi það mál inn á fund með 
rœðu. Við þær umrœður var gjörð grein fyrir sérkennum 
vorrar kirkjudeildar andspænis kirkjudeildunum hinum. þar 
á meðal íhaldsemi hennar að því, er sncrtir allt það í arfinum 
frá fornkirkjunni og miðaldakirkjunni, sem ekki beinlínis er 
bannað í heilagri ritning. Hún vill halda öllu slíku og ávaxta 
það, þar sem aftr á mót hinir kirkjuflokkarnir allir, sem eiga 
rót sína að rekja til reformazíónar þeirrar, er þeir Zwingli og 
Calvin (í Sveiss) hrundu á stað um sama leyti og Lúter og 
hans félagsbrœðr voru uppi, hafa tilhneiging til að kasta öllu 
því útbyrðis úr kirkjunni, sem ekki beinlínis er boðið í rining- 
unni. Enn fremr var bent á það sérkenni lútersku kirkjunn- 
ar, að hún samkvæmt trúarjátningum sínum hefir sakrament- 



184 


in, skírnina og kvöldmáltíöina, í miklu meira heiöri en þessir 
hinir kirkjuflokkar allir, trúir því samkvæmt guös oröi, aö í 
þeim liggi yfirnáttúrleg náðarveiting frá frelsaranum, meira að 
segja hjarta kristindómsins beinlínis þar fyrir oss liggjanda. 
Yfir höfuð þar dýpri skilningr á guðs orði en í nokkurri annarri 
kirkju, og að minnsta kosti hvergi meira af kirkjulegu frelsi. 
Og loks þaö, að lúterska kirkjan með sínum göfugu sálmum, 
mesta andlega auðnum í þeirri grein, sem nokkursstaðar er til 
í kristninni, og með sínum hátíðlegu sálmalögum, sem að trú- 
arlegri dýpt og alvöru skara langt fram úr öllu tilsvaranda í 
hinum kirkjudeildunum, er syngjandi kirkja. Á hinn bóginn 
var minnt á það, að vér íslendingar gætum lært margt gott, 
og ættum að læra það, af hinum ólútersku kirkjuflokkum, sem 
vér hér í álfu búum á meðal. þar á rneðal það, að sœkja 
helgar tíðir reglulega, fara vel með sunnudaginn, og að skilja 
þýðing missíónar-starfseminnar og fara verklega að verða 
þar með. 

Fundrinn fyrra daginn var vel sóttr og talsverð hluttaka 
í umrœðunum af hálfu leikmanna. Seinna daginn var fremr 
fátt fólk viðstatt, en það var fyrir þá sök, að þá var komið 
lítt fœrt óveðr og undir kvöld sannkallaðr blindb)dr. Yfir 
höfuð að tala heppnuðust fundarhöldin mjög vel. 

-- - *_"— - - 

Tissot ojf málverk hans. 

í stórborgunum í Bandaríkjunum er nú verið að sýna 
íþróttarverk eftir frakkneskan málara að nafni James Tissot. 
þ>að er safn af helgimyndum úr æfisögu frelsarans. Og þykir 
stórkostlega mikið til koma, svo mikið, að þessi málverk eru 
af þeim, sem vit hafa á, talin alveg fram úr skarandi. Sýnis- 
horn af þessum biblíumyndum eru nú óðum að koma út í 
ameríkönskum tímaritum; og eftir þeim sýnishornum að 
dœma hljóta frummyndirnar að vera mjög áhrifamiklar, enda 
— eftir því, sem virðist — í fögru samrœmi við sögu guð- 
spjallanna. 

Höfundrinn er kaþólskr maðr; en framan af æfinni all- 
lengi var hann mjög fjarri því að beina íþróttargáfu sinni í 



kirkjulega eöa kristilega átt. Sem rnálari var hann nákvæm- 
lega sömu stefnu eins og ljóöasmiöir eða söguhöfundar realist- 
anna í skáldskapnum. Einstrengingsskapr og öfgar þeirrar 
stefnu einkenna hin fyrri málverk hans, segja þeir, sern til 
þekkja. En allt í einu breyttist andastefna hans. Hann 
snerist algjörlega í kristilega átt áriö 1885, og kvað hluttaka 
hans í guðsþjónustu nokkurri í kaþólskri kirkju einni í París 
hafa leitt til jress aftrhvarfs. Hann sá í anda þar í kirkjunni, 
eftir því, sem honum sjálfum segist frá, mynd eina átakan- 
lega, sem sýndi rústir af kastala. Inn á þessar rústarstöðvar 
höföu tvær persónur, karl og kona, mjög fátœklega út lítandi, 
augsýnilega af bœndafólki, komiö aðvífandi og setzt niðr í ör- 
vænting út af lífsböli sínu. þau tóku að hrópa til guðs frá 
djúpi hjartnanna. Og svo kemr svar upp á bœnarákallið: 
Vera ein eins og í manns mynd líðr þar niðr til þeirra. það 
var Jesús. Og hann hallar höfði sínu upp að brjósti manns- 
ins, réttir út hendr sínar, drjúpandi af blóði; og það var eins 
og hann segði: ,, Eg em friðþægingarfórnin. Eg, og enginn 
annar en eg, em sá, er leysir hinar leyndardómsfullu ráðgátur 
lífsins. ‘ ‘ 

þessi sýn fékk svo mikið á Tissot, að hann varð sjúkr um 
hríð. En er hann aftr hafði náð sér, fann hann sig knúðan 
til að búa til málverk af sýn þessari. Og upp frá því ásetti 
hann sér að beina íþrótt sinni í alveg gagnstœða átt frá því, 
sem verið hafði, — að hinni helgu sögu guðspjallanna. Hann 
var fimmtugr maðr, þegar þessi breyting varð á honum. 

Mynd frelsarans var það, sem hann upp frá þessu aðal- 
lega var að hugsa uin. Honum fannst eitthvað vanta í allar 
Kristsmyndir, sein liggja eftir hina miklu helgisögumálara lið- 
inna alda. Og það, sem honum einkum þótti þar að, var það, 
að myndir þessar hefði að meira eða minna leyti svip hinna 
ýmsu landa eða hinna sérstöku þjóðerna, sem höfundar þeirra 
hefði til heyrt. Myndir ítölsku málaranna hefði ítalskan svip, 
myndir frakknesku málaranna frakkneskan, hinna hollenzku 
hollenzkan, o.s. frv. Til þess að losa sig frá öllum þjóðernis- 
legum takmörkunum með tilliti til sinna fyrirhuguðu Ivrists- 
mynda tók hann það fyrir eftir all-mikinn lestr og bóklegar 



fornfrœöa-rannsóknir aö feröast til landsins helga og kynnti 
sér eftir mætti landslag og þjóðlíf þar. Svo kom hann heim 
til Frakklands eftir nokkurra rnánaða burtuveru. En brátt 
komst hann aö raun um, að þessi undirbúningr undir verk 
það, er hann hafði sett sér fyrir, var ekki neitt líkt því full- 
nœgjandi. Og réð hann því af, að hverfa aftr til Gyðinga- 
lands og setjast þar að um lengri tíma og samfara stöðugum 
rannsóknum á umheimi hinnar helgu sögu vinna að málverk- 
um sínum. Eftir tíu ára dvöl og vinnu þar eystra áræðir 
hann loks að láta verk sitt koma fyrir almennings sjónir. 
Og þegar það birtist, var það bæði að vöxtum og gœðum fram 
úr skaranda: 365 málverk með litmyndum, auk 150 upp- 
drátta, er gjörðir voru með penna og bleki. 

Öll guðspjallasagan kemr út í málverkum þessum, sem 
jafnt bera vott um íþróttarlega snilld, djúpsæja fornfrœða- 
þekking og lotning fyrir trúarefni kristinna manna. Málverk- 
in hafa verið gefm út — nákvæmlega eftirgjörð — í mörgum 
bindum. þeim er raðað niðr eftir tímabilum hinnar helgu 
sögu; byrjað á barndómssögu Jesú o.s.frv. þáttrinn, sem 
tekr við af œskusögu frelsarans, byrjar með mynd af fyrir- 
rennaranum, Jóhannesi skírara, er hann kemr fram sem rödd 
hrópandans í eyðimörkinni. Einhver átakanlegasta myndin 
er sú af krossfestingunni, eins og búast mátti við. 

Málverkasafn þetta var sýnt í París 1894 og í London 
tveim árum síðar, og vakti á báðum stöðunum almenna að- 
dáun og fögnuð allra kristinna manna. 


Til eftirdœmis. 

Hinn 18. nóv. síðastl. voru mér undirskrifuðum afhentir 
peningar að upphæð tíu doll. ($10.00) með þeim fyrirmælum, 
að það skuli vera gjöf til hinnar fyrstu líknarstofnunar , sem 
hin lúterska kirkja Vestr-íslendinga stofnar. Hér meö votta 
eg opinberlega að hafa veitt peningum þessum móttöku. 

Gefandinn hefir lagt svo fyrir, að nafni sínu sé leynt, en 
segist munu bœta við þessa upphæð næsta ár. Jjað má þó 
taka fram, að gefandinn er fátœk, íslenzk stúlka, tilheyrandi 



187 

einum söfnuöinum í Minnesota. Hún vinnr baki brotnu áriö 
um kring fyrir litlurn launum, en hún hefir sett sér þá reglu, 
að leggja til síðu fjórö'a part árslauna sinna og gefa það til 
styrktar kristniboði og líknarstarfi kirkjunnar. þegar þessi 
fátœka stúlka afhenti mér peningana, segir hún: ,,Egersann- 
fœrð um, að einhvern tíma á 20. öldinni verða íslendingar því 
vaxnir, að koma upp einhverri líknarstofnun, sjúkrahúsi eða 
heimili fyrir munaðarlaus börn og gamalmenni. ‘ 1 —Ef þessi 
,,sannfœring“ verðr almenn, getr það orðið áðr en langt 
kernr fram á 20. öldina. 

En eru þá engir nema þessi eina fátœka stúlka, sein 
finna kærleika Krists þvinga sig til að leggja fram lítinn part 
af gjöfum þeim, sem drottinn hefir gefið þeim, til að inna af 
hendi líknarskylduna? 

Mér kemr til hugar hin stórkostlega líknarstofnun lút- 
ersku kirkjunnar í Milwaukee. þegar mannúðarpostulinn dr. 
Passavant hóf það verk, hafði hann einungis tvo doll. til að 
byrja með. 

Hér eru io doll., helgaðir þeim tilgangi, að bœta bölið, 
sársaukann, kvalirnar meðal landa vorra. Eg efast ekki um, 
að drottinn blessi þessa byrjun og vekji marga menn til að 
breyta að dœmi þessarar kristnu stúlku, sem þetta hefir gefið 
af fátœkt sinni af elsku til frelsara síns. 

Við líknarstarfsemina gefst mönnuni tœkifœri til að svara 
spurning Jesú Krists: ,,Símon Jónasson, elskar þú mig?“ 
Minneota, Minn., í Des. 1898. 

Björn B. Jónsson. 


Argyle-söfnuðirnir (Fríkirkjusöfnuðr og Frelsissöínuðr) hafa á síð- 
ast liðnu liausti komið sér upp íbúðarhúsi handa presti sínum. t>að 
stendr í miðri íslendingabyggðinni þar á fallegum bletti örskammt frá 
kirkjunni, vel vandað og mátulega stórt. Séra Jón J. Clemens flutti 
inn í það skömmu fyrir árslok og býr þar síðan með foi’eldrum sínum.— 
Þetta er annað prestssetrið, sem reist heflr verið innan kirkjufélagsins á 
kostnað safnaðanna. Hitt er í Minneota suðr í Minnesota, tilheyranda 
söfnuði St. Páls kirkju, íbúðarhús séra Björns B. Jónssonar. 


Form það fyrir guðsþjónustum við útfarir framliðinna, sem kemr i 
þessu biaði ,,Sam. 1 ', er víst hið fullkomnasta, sem lúterska kirkjan á til 



í eigu sinni. Það er þýtt úr Church JJook öeneral Council-manna, er út 
kom i Philadelphia 1891. Aframhald forms þessa kemr í næsta blaði, og 
segiv þar fyrir um það, hvernigkveðjuathöfninni við gröfina skuli haga. 
—Til þess hafa margir fundið, að form þaðfyrir greftrunar-guðsþjónust- 
um, sem lengi hefir tíðkazt hjá oss Islendingum, sé allt of fátœklegt. 
Og er hér nú bœtt úr þeirri vöntun. í frumvarpinu prentaða (1897) frá 
liandbókarnefndinni á íslandi er engin tilraun gjörð til endrbótar í þess- 
ari grein. 


Kirkja Pétrssafnaðar í prestakalli séra Jónasar A. Sigurðssonar, 
sem önnur myndanna í þessu blaði er af, er jafn-gömul nágranna-kirkj- 
unni í Hallson (reist seint á árinu 1897) og eins og hún enn óvígð.— 
Kirkja Argyle-safnaðanna, sem hin myndin er af, var reist árið 1889, en 
ekki vigð fyrr en 26.Júní 1896. Séra Jón J. Clemens er þar prestr. 
Kirkjuþing hefir tvisvar verið haldiðí þeirri kirkju: 1889 og 1895. 


í ritgjörðinni um Davíðs sálma í síðasta blaði stendr (á bls. 169) upp- 
haf sigrsöngsins, sem séra Valdemar Briem hefir orkt út af 21. kap. 2, 
Samúelsbókar í fyrra parti Biblíuljóðanna, þannig: ,,Guð er mitt vígi“, 
í staðinn fyrir: ,,Guð mitt vígi“. Og einsáðr í sömuritgjörðinniábls.162. 


— Hjá ritstjóra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
(frá bi-ezka biblíufélaginu). Biblían kostar $1.45, nýja testamentið 60cts. 


Ilr. Jón A. Blöndal , 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 

-- * - 

,, EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á is- 
lenzku. Bitgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hverthefti. 
Pæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >ri séra Björn li. Jónsson. Utg. S. Th. Westdal. 


„ÍSAFOLD“, '.ang-mesta blaðið á Íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 181 King St., Winnipeg, er útsölumaðr. 


,,VKRDI LfÓS !“—- hið kirkjulega mánaðarrii feirra séra Jóns Ilelgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Ilaralds Níelssonar I Reykjavfk — ti! sölu í bókavérzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 

_ ---- - -- -—----- 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð i Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram.—Skrifstofa.bUðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


f’RENTSMIDJA LÖGBIfRGS — WINNIPEG. 




SAMEININCIN. 


Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslend- 
inga, gefið út af hinu ev. lút. kirkjjifélagi 
tsl. í Vcstrheimi. 


FJÓRTÁNDI ÁRGANGR : 

Jtac 1899—Jfebr. 1900. 


Ritstjóri JÓN BJARNASON. 


Útgáfunefnd: Jón Bjarnason, Friðrik J. Bergmann, Jón A. Blöndal. 
Rúnólfr Marteinsson, Jónas A. Sigurðsson. 


WINNIPEG. 
Prentud í prentsmldju LOgbergs, 






Kirkja Vestrheimssafnaðar. 






St. Páls kirkja í Minneota. 













Fyrsta lúterska kirkja í Winnipeg. 













Kirkja Marshall-safnaöar. 






III 


EFNI. 


UIs. 

Á föstuuni. . 1—4 

Samfundir. Prédikan eftir ritstj. ,,Sam.“ .129—141 


„Skín. Ijðsið náðar“. Sálmr eftir Newman í þýðing Jóns Run- 

ölfssonar. 38—34 

„Heyr, hvað herrann segir“. SAlmr eftir séra Valdemar Briem 49—50 
„Guði sé lof fyrir gœzkuna’ og mildina sína '. Sálmr eftir séra 

Valdemar Briem. 97—98 

,,Hvert erundrallra mest?“ (Til jölanna). Sálmr eftir séra Valde- 

mar Briem.145—146 

„Ekki eg þekkti minn frelsarann fríða“. Sálmr eftir séra Valde- 

mar Briem.177—178 


Hverju kross Krists hefir komið til leiðar. Eftir F. W. Farrar.. 17—19 

„Fríkirkjan". . 26—29 

Sabbatsboðið. 34—36 

Undarlegt! Eftir séra N. Steingrím Þorláksson.. 36—41 

,,Heimrinn“ á herðunum. Eftir sama. . 51—52 

Ágrip af sögu Genernl Oouncils (R. M.).53—59, 104—107, 123—125 

Sjálfsafneitan (R. M.)....: .113—119 

Fegrð öfullkomleikans Þýtt úr Sunday School Times .119—123 

Bandalags-pistlar I 'R. M.).125—128 

Kirkjuleg bylting í Reykjavík.162—164 

Frá kirkjuþingi General Councils. Eftir séra N. Steingrím Þor- 

láksson.164- 170 og 186 - 189 

Dwight L. Moody.178—182 


Missíónarferðir : 

séra Jönas A. Sigurðssonar. 98—103 

séra Rúnölfs Marteinssonar.153—156 

séra Jóns J. Clemens...128 og 156—158 

Trúarsamtalsfundir. 146—148 


Frá íslandi. Eftir séra Jónas A. Sigurðsson. 

4—10, 19—25, 41—46, 59—63, 108—112, 150—153,170—173 og 182—186 
Sitt hvað smávegis úr íslands-ferðinni (J. Bj.).141—144 

\ ið útför framliðinna. 10—13 

Almenn kirkjuhœn. 29—30 

Ágrip af gjörðabók 15. ársþings kirkjufélagsins. 65—88 

Skýrsla um fólkstal o. fl. í söfnuðum kirkjufélagsins (B. B. J.). .191—192 
Bandalagsþing. 89—94 
































IV 


Ný altarismynd (P. J. B). 13—14 

Kirkjurnar, sem myndirnar eru af.16, 31 os 64 

,,För pilagrímsins 11 .'. 14—15 

Séra Steingrímr ráðinn til Selkirk.30—31, 128 

Stefán Pálsson.31 og 64 

Prestsvígsla (ftúnólfs Marteinssonar). 47—48 

Le'id, Kindly Light . 48 

Ritstj. ,,Sam.“ o.s.frv. til íslands.64 og 95 

Kirkjuvígslur (Hallson-s. og Pétrss.). 94 

(Lincoln-safnaðar).148—149 

Útför Jöhanns Hallssonar. 95 

Skólanefndarfnndr. 95 

Synndi/K á íslandi. 95—96 

Kirkjuþingamánuðr. 96 

Ný forleggjara-stofnan. 112 

ísl. fulltrúar á þingi tíeneral Councils . 128 

Gjöf til skölasjóðs. 144 

Vígðar kirkjur innan kirkjufélagsins.149—150 

Raumsdalsfundrinn.158—159 

Nr. 18 í sálmabókinni í annarri mynd í „Verði ljós!“.159—160 

Sýnishorn af endrskoðan ísl. bibliuþýðingarinnar.172—173 

Á áramótum.173—175 

Sunnudagsskölahátíð ..175—176 

T/ie Lutheran Cyclopedia . 188—189 

Almanak Ólafs S. Þorgeirssonar.189—190 

The III. Home Joumal . 190 

The L’fe of the Master eftir Watson. 190 

Leiðréttingar: 32 (vísa eftir Stgr. Thorst.), 63—64 (Fyrsta lút. 
kirkja í W.peg), 95 (skólasjóðr), 112 (sálmabökarmál). 

Gjafir til bókasafns kirkjufélagsins. 15—16 


Myndir af kirkjum: 

St. Páls kirkju í Minneota í Marz-blaðinu, 

Fyr=tu lút. kiikju í W.peg “ 

kirkju Vestrheims-safnaðar í Apríl-blaðinu, 
kirkju Marsball-safnaðar “ 

kirkju Garðar-safnaðar (tvæi’) í Maí-blaðinu. 

Kirkjuþings-auglýsing. ,. 82 

I fjarvist séra Jóns Bjarnasonar hafði séra Rúnólfr Marteinsson á 
hendi ritstjórn ,,Sam.“ frá Júní til Okt. 1899 (nr, 4—8 af þessum ár- 
gangi). 


































